


મેકૂમેદ્રનનાં ગુજરાતી શાળોાપચોગી પાઠ પુસ્તકે 





સરળ વ્યાકરણ 
ભ#ગ રે 


પાાથશિક તથા ક 
ચાળાઓ 


કર્તા 


અતિસુખરાંકર કમળારાંકર્‌ દ 
તત્ત્વજ્ઞાન ને ગુજરાતીના ધ્ોફ્રેસર, વડોદર કૉલેજ“ 
ફેલો! :અને એકેડેમિક કાઉન્સિલના મેમ્બર, 
મુંબઈ યુનિવસ્િટિ; સ્રજરાતી ને 


તત્તવાનના પરીક્ષક, મુંબઇ 
ને અન્ય યુનિવક્ષિટિએ।! 


અ 


કૂમિલન અને ડંપતતે, કઊટેટ 
મુંભઈ 





૧૯૩૬ 
સવે હક સ્વાધીન ડેંમત ર્‌. ૦--૨--૬ 


હઝ 





સૂઝરત વિચાપીઈ પ્રંચાજય * 
[ શગરાતી યાપીરાસિટ, મિમાન]' 


અનુશ્રમાંવા ૧ ૫૮ ૮,૭ ર - વર્નાજા 


પુસ્તજયું નામ 77૫1 ૦૦૭%22(9--.220 


23 ૦૬: ન - 


મેફીમેફનનાં ગુજરાતી શાળાપચોગી પાઠ્ય સુસ્તકે 








₹#ર₹ળ લ૯૦૧/કઝરજ%% 
ભ રજો 


ષાથસિક તથા સાધ્યસમિક 
શાળાઓએ સાટે 


કર્તા 
અતિસુખરાંકર કમળારાંકર ત્રિવેદી, એમ્‌.એ., એલ્એલ્‌,ખી., 


તત્ત્વત્તાન ને ગુજરાતીના પ્રોફેસર, વડેદદરા કૉલેજ ; 
ફ્રેલો અને એકેડેમિક કાઉન્સિલના મેમ્બર, 
મુંબઈ યુનિવર્સિટિ; ચુજરાતી ને 
તત્ત્વ્ઞાનના પરીક્ષક, મુંબઈ 





ને અન્ય યુનિવસિંટિઓ 
મડ મિલાન્ર અને ર્ડંપ/ને, #લે/્મેટેડ, 
મુંબઈ 
૧૯૩૬ 


સર્વ હક સ્વાધીન . ડુંમત રૂ. ૦-૨--૬.- 


પહધાપીટ , 


હ જુ 
હ” અમદાવાદ થ્‌ 
સૂન ' ક, 
ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ 
૧૫.૮૪ ૨ 


1291111૯તં 9] 9. ઝિ. ઇલા વા ટા1₹2₹, 21 (લ 11૫10141 121:€55, 
2112), 0118૪201 134૯૬ 1ર0તતં, 30100૮3 તત ગિપ01ડ લત ૩3 છિ. છે. દાંડ, 
201 14€3515* ગ દ્રલા1111111 % €૦., 1.1ત., / ૦1, ૩3011002) 


બએેવજ્તાવના 


ણસ પર સસ 


વ્યાકરણુ અધરૂં છતાં જરૂરતું છે. ' ગુજરાતી ભાષાનું લઘુ વ્યાફરણુ *, 
એ પુસ્તકના બંતે ભાગ ભણુનારને વ્યાકરણુનું શરૂઆતતું ત્તાન ઉત્તમ 
રીતે મળી શકે તેમ છે. એ પુસ્તકની પરિભાષા ને પદ્દેતિ ચાલુ રાખીને 
એજ પુસ્તકના સિદ્ધાંત સરળમાં સરળ રીતે જેને ભણુવા ભણાવવા 
હોય તેને માટે આવશ્યક લાગવાથી ' આ પુસ્તક પ્રકટ કરવામાં 
આવ્યું છે. . 

વ્યાકરણુના બરાબર નો પ ર અનાદર થાય છે 
કે તે શેોચનીય છે, પ્રાથમિક શાળાઓમાં તે શું પણુ માપ્યમિક ને 
ઉચ્ચ શ્રાળાઓમાં પણુ તે જેવામાં આવે છે, યુનિવર્સિટિ તરફથી 
ઉચ્ચ શાળાઓની તપાસણી કરતી વખતે મેં આ હફીકત ધણી 
શાળાઓમાં ન્નેઈ છે. એટલુંજ નહિ, પણુ હું જતે ખી. એ. ના 
વિદ્યાથીએના શિક્ષણુસમાગમમાં પણુ જ્નેઉં છું કે વ્યાકરણુના જ્ઞાનના 
સારા પાયાને અભાવે ભાષાશુદ્ધિ પર્‌ તેમાંના કેટલાકને કાબુ નથી 
આવતો તે નથીજ આવતે।. 


તેથી વ્યાકરણુનાનને। સારે પાયો શરૂઆતથીજ રચાવવે। જેઈએ. 
તે સારો પાયે! જ્યાંસુધી. અધિકારી પુરુષોને સિદ્ધદસ્તે રચાએલાં 
પુસ્તકો વપરાય નહિ ત્યાંસુધી નંખાય નહિ. પૂજ્ય વડીલથ્રીનાં 
વ્યાકરણુ।, પ્રાથમિક શાળાઓથી માંડી ઠેઠ ખી. એ., એમ. એ. સુધી 
વપરાય છે. તે વ્યાકરણની પદ્દતિ ચાલુ રહે તેજ ઉદ્દેશથી આ 
સરળ વ્યાકર્‌ણુ' 'બહાર્‌ પાડવું જરૂરતું લાગ્યું છે; જેથી “ લઘુ વ્યાકરણુ *' 
કદાચ 'કોઈ સ્થળે સહેજ અધરૂં લાગે તો “ સરળ વ્યાકરણુ ' તેજ પુસ્તકની 
પહ્દતિ મુજબનું, પણુ ધણુંજ સહેલું હોવાથી સ્વીકાર્ય થાય. 


વડોદરા કૅલેજ, યં 
૧૫-૪-૫૯૩૧ અ. કંન ત્રિવેદી 


પાઠ 


2? 


સરળ 'વ્યાકરણુ 


ભાગ ૨ જે 


૧ લે. નામઃ પ્રકાર જાતિ, વચન 
૨ જે. વિભક્તિ .... ... 
૩ જે. સવેનામઃ પ્રકાર, વિભક્તિ 
જ થે. વિરેષણુ: પ્રકાર ... 
પ સો. ક્રિયાપદ .... **. 


ટ રો. અવ્યય: પ્રકાર ... 


છ મો. સંપૃણુ પદચ્છેઠ ... 


૮ સે. વાક્યપૃથકષ્કરણુ: સાદું, મિશ્ર, 
સંચુષ્ત વાડ્ય 
હ સો. કેટલીક પરચુરણુ ખાખતો 


ખૃષે 
પ-છ 
છ-૧૧ 
૧૧-૧૩ 
૧૪-૧૫ 
૧૫-૨૦ 
૨૦-૨૧ 


૨૨-૨૩ 


જ૩-૨૮ 


૨૮-૩૨ 


સરછી વ્યાકરણ 





ભાગ રેજો 





'ાઠેૅ ૧લે। 


નામ? પ્રકાર; જાતિ; વચન 

૧. નામ નીચેના પ્રકારનાં હોય છેઃ-- 

(ક) સંજ્ઞા બતાવનાર નામઃ--જે નામ એકજ 
વસ્તુનું નામ હોય તેને સંસ્ના ખતાવનાર નામ કહે છે; જેમકે 
હરિલાલ, અમદાવાદ, રાધા. 

(ખ) જાતિ બતાવનાર નામ:--જે નામ કેઈ 
આખા વર્ગને કે તેમાંના છૂટક ભાગને લાગુ પડે તેવું હોય 
તેને જાતિ ખતાવનાર નામ કહે છે; જેમકે ઘોડો, ગાય, માણુસ. 

(૩) જથેો. બતાવનાર નાસઃ--જે નામ કેઈ 
પણુ આખા જથાનેજ લાગુ પડે તેવું હોય તેને જથો 
 ખતાવનાર નામ કહે છે; જેમકે લશ્કર, પ્રજા, પુસ્તકાલય. 

(ધ) પદાર્થ બતાવનાર નાસઃ--જે નામ કોઈ 
પણુ પદાર્થને લાગુ પડતું હોય તેને પદારથ ખતાવનાર નામ 
ફેહે છે; જેમકે ઘી, ગોળ, ખાંડ, ઘઉં, સેતું, રૂપું. 

(૭) ભાવ બતાવનાર નાસઃ--ભાવ - હોવાપણું. 
ઇન્દ્રિયથી અનુભવાય એવી વસ્તુઓનાં નહિ, પણુ મનથી માત્ર 


દુ સરળ વ્યાકરણ 


વિચારાચજ એવી વસ્તુઓનાં નામને ભાવ ખતાવનારાં નામ 
કહે છે; જેમકે રતાશ, પીળાશ, માણુસાઈ, સહેલાણીપણું, 
ડહાપણુ. 


૨. જાતિઃ--નર, નારી, ને નાન્યતર-એ ત્રણુ નામની 
જાતિ છે. ઘોડો, હુથાડો, છોકરો જેવાં નામોની જતિ નર- 
જાતિ છે; ઘોડી, હથોડી, છોકરી જેવાં નામોની જાતિ નારી 
જાતિ છે; ને ઘોડું, રડું, છોકરૂં જેવાં નામોની જાતિ નર કે 
નારી, બેમાંથી એકે નહિ એવી, નાન્યતર જાતિ છે. 

જે નામની આગળ કેવે। શખ્ઠ મૂડી શકાય તે નર 
જાતિનું, જેની આગળ કેવી મૂકી શકાય તે નારી જાતિનું, 
ને જેની આગળ કેૅલું મૂકી શકાય તે નાન્યતર જાતિનું નામ 
હોય છે. 


૩. વચન:--કોઈ પણુ એક વસ્તુના નામને માટે 
નામનું જે રૂપ વપરાય તે એકવચન કહેવાય છે, ને એકથી 
વધારે વસ્તુઓના નામને માટે જે રૂપ વપરાય તે ખહુવચન 
કહેવાય છે; જેમ કે ઘોડો, એકવચન; ઘોડા કે ઘોડાઓ, 
બહુવચન છે; ચોપડી, એકવચન; ચોપડી કે ચોપડીઓ, 
ખહુવચન છે. 


સનોાયત્ન 
૧. નીચેનાં નામ કયા પ્રકારનાં છે તે કહેઃ-- 
ખચ્ચર રામ મૂર્ખતા 
ખાળપણુ ન્યાત હિદુસ્યાન 
અભિમાન રમત ધડિઆળ 


દીવે। કલમ પાણી 


નામ: પ્રકાર, જતિ, વચન ૭ 


૨. નીચેના શખ્દો કઈ નતનાં નામ છે તે બતાવ્યું છે તે 
ખોડું હોય ત્યાં છેક મૂંકોઃ-- 


ગુસૂ-સંજ્ઞા બતાવનાર નામ ધર-જતિ બતાવનાર નામ 
પોપટ-જથે બતાવનાર નામ મૂખે-સંસ્તા બતાવનાર નામ 
ટાપી-ભાવ બતાવનાર નામ સંતોષ-જથે બતાવનાર નામ 
મહેસાણા-જાતિ બતાવનાર નામ મીઠું-“નતિ બતાવનાર નામ ' 
ક્િયા-ભાવ ખતાવનાર્‌ નામ સિંહણુ-સંત્તા બતાવનાર નામ 


૭, નીચેનાં નામ જે વસ્તુઓ બતાવે છે તેના જથાને 
માટેનાં નામ તમને જડે તેવાં દર્શાવેઃ-- 


સાથૅ ભણુતા છોકરાએ। ; 
ચોપડીઓને સંગ્રહ ; 
એકડી થએલી મધમાખ ; 


૪* નીચે લખેલાં નામમાંથી તમતે સૂઝે તેવાં ભાવ બતાવનારાં 


નામ બનાવે।ઃ-- 
મખ ઘોડે માણુસ દ્વ 
રાજ કુવર નારી 


૫, નીચેનાં શખ્દ કઈ ન્નતિના છે તે કહે।ઃ-- 
બકરૂં ઓરત દેરાણી ભોજઈ 


કેરા ફજેતી આખલો મરદ ' 
નાળીએર મામી. 
પાઠ.૨ જો 
વિભક્તિ 


૧. વિભકિતઃ--વાકયમાં નામને સંબંધ બીના નામ 
જ કિયાપદની સાથે હોય છે; જેમકે રામ ગયા, આહેં ગયાની 
સાથે રામને સંખંધ છે; રામની પિતા તરફ્‌ ભક્તિ, ઉત્તમ હુતી, 


હ 


સરળ વ્યાકરણુ 


અહે રાસનીનેો સંખંધ ભક્તિ, એ નામની સાથે છે; રાવણે 
રામને હેરાન કર્યા, અહું રપસનેનો સંખંધ તેમજ રાવણેને 
સંખંધ હેરાન કર્યા સાથે છે. આ પ્રમાણે સાત જુદી જુદી રીતે 
નામના સંખંધ થઈ શકે છે; એ સાત સંખંધને કે સાત વિભાગને 
સાત વિભકિત કહેવાય છે. રાસને, એમાં ને લગાડી વિભષ્તિ 
બતાવાઈ છે. તેમાં ને પ્રયય કહેવાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં 
વિભક્તિ ને પ્રયયો નીચે સ્રુજબ છેઃ-- 


ઘોડો 
એકવચન અહુવચન તેનો પ્રયય 
૧લી વિભષ્તિ ઘોડો ઘાડા, ઘોડાએ પ્રત્યય નથી 
રજી ,, ઘોડો, ઘોડાને ( ધોડા, ઘોડાને ; 7” જેને 
ી ઘોડાએ, ઘોડાએ ને 
૩જી ,, ઘોડાએ, ઘોડે ઘોડાએ, ઘાોડાએઓએ તમે 
૪થી ,, ઘોડાને ઘોડાને, ઘોડાઓને ને 
પમી ,, ઘોડાથી ઘાડાથી, ઘોડાએ થી થી 
દડી ,, ઘેડાનેો-ની-નું ઘોડાના-ની-તું ; નો-ની-નું 
ઘાડાઓને-ની-તું 
છમી ,, ઘોડામાં ઘોાડામાં, ઘોડાઓમાં માં 


૨* વિભકિતના સુખ્ય અર્થઃ-- 
પહેલી વિભક્તિઃ-- 
(૧) નાસને। અર્થ બતાવે છે* ગોવિંદ વાંચે છે--- 


આહે ગોવિંદ શખ્દ માત્ર ગોવિંદ નામ કહે છે ; વાંચે છે, એટલે 
કોઈકે વાંચે છે, એટલું તો સમજાય, પણુ કાણુ વાંચે છે ? 


વિભક્તિ હ 


તે વાત ગોવિંદ શખ્ઢ કહે છે; એટલે ગોવિંદ એ નામ જણાવવા 
પૂરતો પહેલી વિભક્તિનો અર્થ છે. 

(૨) બોલાવવાનો. ( સંખોધનને।) અર્થ બતાવે 
છીઃ--છૈ ગોવિંદ! આમ આવ--અઆહેં ગોવિંદ પહેલી વિભક્તિમાં 
છે, ને એ શખ્દ ગોવિંદને બોલાવવામાં આવે છે એટલું જણાવે છે. 

બીજી વિભક્તિ:-- 

(૧) કૅસૈનોા અર્થ બતાવે છે. ગોવિંદ ચોપડી વાંચે 
છે.--આહેં ચોપડી ખીજી વિભક્તિમાં છે; વાંચે છે, શું વાંચે 
છે? ચોપડી. વાંચે છે-નું ચોપડી કર્મ છે; તે ખીજી વિભક્તિ 
કર્મના અર્થ ખતાવે છે. 

(૨) જવું, પહોંચવું જેવા કિયાપદોની સાથે જે ઠેકાણુ જવાનું 
હાય તે ઠેકાણુ ખતાવનાર નામ બીજી વિભક્તિમાં હાય છેઃ-- 

ગોવિંદ સુંબઈ ગચે. 

તે બે ગાસ ગયા. 
આહેં સાતમી વિભક્તિ પણુ આવી શકે છે; 

ગાવિંદ ગામમાં ગયો. 

તે બે ગાસસાં ગયા. 

(૩) “સુધી? “લગણુ? જેવા શખ્દોની સાથેનાં નામ 
બીજી વિભક્તિમાં આવે છેઃ-- 

તેણુ પાંચ કલાક સુધી વાંચ્યું. 

ત્રીજી વિભક્તિ:-- 

(૧) કૅર્તાના અથવા ક્રિયા (કાસ) કરનારને 
અર્થ બતાવે છે. રામે રાવણુને હર્યો--અહિં મારનાર 
રામ છે, માટે રામ ત્રીજી વિભક્તિમાં છે. 


૧૦ સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


(૨) કૅરણુ અથવા જે વડે કેઈ કામ કર્યું હોય 
# સાધન બતાવે છે. તે પવાલે પાણી પીએ છે--અરહિ 
પવાલે એ પીવાનું સાધન ખતાવે છે. 

(૩) કારણુનો અર્થ બતાવે છે. તે તાવે મર્યો-- 
એટલે કે તે તાવના ફારણુથી મરી ગયે. 

ચેથી વિભક્તિ કે 

(૧ ) કંઈ આપવું હોય (સંપ્રદાન કરવું હોય), તો જેને 
કંઈ આપવું હોય તે ચોથી વિભક્તિમાં આવે છે. તેણે તેને પાંચ 
રૂપીયા આપ્યા. તેને, ચોથી વિભક્તિમાં છે. 

(૨) માટે, સારૂના અર્થમાં વપરાય છે--તે ખાવાને ઊઠ્યો. 

(૩૦) ગમવું, ફ્‌ાવવું, એવા અર્થના ક્રિયાપદની સાથે 
વપરાય છે.--સમને એ વાત ગમે છે. ' 

પાંચમી વિભક્તિ:-- 

(૧) છૂટા પડવાના ( અપાદાનના ) અર્થમાં વપરાય 
છે.--તે સુંબઈથી નીકન્યો. 

(૨) ત્રીજીના અર્થમાં વપરાય છે.--મારાથી એ 
નાહું થાય - મારાવડે એ નાહું થાય. 

છટી વિભક્તિ:-- 

સખંધ બતાવે છે. તેને। કૂતરો ભયંકર હતો. 

આ સંબંધ નામની સાથે બતાવાય છે. કે!ઇઇ વાર અવ્યયોના 
સંબંધમાં દ્ટ્ટી વપરાય છે, જેમકે તેણું ગુર્ની આગળા 
સાચું કહ્યું. દટ્ી વિભક્તિ ક્રિયાપટની સાથે કોઈ રીતનો સંબંધ 
બતાવતી નથી ;* ખીજી બધી વિભક્તિઓ તેવો સંબંધ બતાવે છે. 

* ઝો (દટ્ટી સિવાયની બધી) વિભક્તિઓને કારકવિભક્તિ કહેવામાં 
આવે છે; ૬ટ્ટીને વિશેષણુવિભક્તિ કહેવામાં આવે છે. 


સાતમી વિભક્તિ? 
ઠેકાણું (અધિડરણુ) ખતાવે છે.--તે સુંબઈમાં રહેતો ટુતો. 
' સતોયત્ન 


નીચેનાં વાક્યોમાં જે જે નામે! છે તેની વિભક્ત કહો ને તે 
વિભક્તિના અથે કહેોઃ-- 


તે ઝાડની ડાળી તૂટી પડી. ગામ સુધી પહોંચતાં તે માણુસો 
ખચ્ચાં છુંદાઈ મુઆં. ચાકી ગયા. 

ખલિએ કહું કે માગો. પાણીપતનાં યુદ્ધો પ્રખ્યાત છે. 
મધમાખ ત્રણુ જતની હોય છે. ધરમાં તે વખતે ધણાં માણુસે 
દવાએ તેનું મોં કડવું થયું. હાજર હતાં, 


ઓલે ખોલે તેણે તેને વીંધી નાંખ્યો. 





પાઠ ૩ જે 
સર્વનામ: પ્રકાર; વિભકિત 


૧. પુરુષઃ--ખોલનાર જાતે પહેલો પુરુષ, જેની સાથે 
તે વાત કરતો હોય તે ખીજ પુરુષ, ને જે કોઈ હાજર ન 
હોય તેને વિષે વાત થતી હોય તે ત્રીન્ને પુરુષ કહેવાય. હરહુ 
પહેલો સુરુષ, તું ખીને, ને તે ત્રીને પુરુષ ખતાવે છે. 
૨. સર્વનામ શેનાં શેનાં નાસે! હોય છે ?-- 
(ક) કેટલાંક સવનામ પુરુષ ખતાવે છે. તે પરથી 
સમજી શકાય કે કયા પુરુષના સંખંધમાં વાત 
થાય છે; જેમકે હું, તું, તે ' 
(ખ) કેટલાંક સવનામ દટ્રરના કે પાસેના પદાર્થો 
બતાવવા માટે વપરાય છે; જેમકે તે ( ટ્રરની 
વસ્તુ); આ (પાસેની વસ્તુ), એ, પેલું. 


૧૨ સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


(ગ) કેટલાંક સર્વનામની પછી બીજાં સવનામ વાપરીએ 
તોજ અર્થ સમજાય. એ એક ખીજાના સંબંધમાં 
વપરાતાં સર્વનામ છે; જેમકે જે જાચો। તે જાય. 

(ધ) કેટલાંક સવનામ સવાલ પૂછવામાં વપરાય છે; 
જેમ કે કોણુ, કૅચો, શું, કેવું, કેટલું ? 

(ચ) કેટલાંક સર્વનામ કોઈ અચેો।ાઝસ વસ્તુ ખતાવે 
છે; જેમ કૈ કોઈ, કંઈ, કેટલાક. 

(છ) કેટલાંક સર્વનામ બોલનારની જાતને, પોતાના 
પંડને બતાવે છે; જેમ કે પોતે, જાતે, પંડે. 

૩. કૈટલાંક સર્વનામનાં રૂપો :--નીચેનાં સવનામનાં 

રૂપો જેયાથી સવનામની વિભક્તિ ઓળખી શકાશે. 


હુ ૭ | 
એ. વ. ખ. વ. એ. વ. બ. વ. 
૧લી હું અમે, અસા તું તમે, તમો 
૨જી મને અમને, અમોને તને તમને, તસેોને 
૩જી મૅ-મારે અમારે તે-તાર્‌ તમારે 
૪થી મને-મારે અમને-અમારે તને-તારે તમને-તમારે 
પસી મારાથી અમારાથી તારાથી તમારાથી 
દૃ ટી મારો-રી-રૂં અમારો-રી-રૂં તારો-રી-રૂં તમારે-રી-રૂં 
૭મી સારામાં અમારામાં તારામાં તમારામાં 
તે આપપણે 
૧લી તે તેઓ આપણે 
૨ જી તે, તેને તેમને, તેઓને આપણુને 


સવેનામ: પ્રકાર, વિભક્તિ ૧૩ 


તે આપણે 
૩જી તેણે તેમણે, તેઓએ આપણે 
૪થી તેને તેમને, તેઓને આપણુને 
પમી તેથી, તેનાથી તેઓથી, તેનાથી, આપણાથી 
તેમનાથી 
દૃ ટી તેનો-ની-નું તેમને-ની-નું આપણે્‌-ણી-ણું 
તેઓને।-ની-તું ર 
૭મી તેમાં, તેનામાં તેઓમાં, તેઆનામાં, આપણામાં 
તેમનામાં 
સર્વનામને સંબોધન વિભક્તિ ન હોઈ શકે. 
સનોાયત્ન 
૧. નીચેની ખાલી જગાઓમાં ધટે તે સ્વૈનામ મૂકે:-- 
જે કરરે, -- ભરશે. ચાલો,--નંતે જણુ કામે વળગીએ. 
--છે, એ? --શું કહે છે? ફરી કહે જેઉં. 
--ખોલ્યા તમે? --શું કહો છે!? ફરી કહે જ્નેઉં. 


કેમ જેડે આવશે કે? હા--આવું છું. --ખોલ્યો,--શા માટે દુઃખ દો છે? 


૨. નીચેતાં વાકયોામાં સવનામ ખતાવેો ને તે શું બતાવે છે 
તે કહેઃ-- 


તને ભગવાન્‌ કયાંથી મળશે? તું પાછે! ૨૨. 

દીપડો આ સાંભળી દાથીનું ચામડું જુદું પાડવા મંડયે. તે 
હાથીનું ચામડું જુદું પાડી રલ કે તરત શિયાળ ગભરાતું 
ગભરાવું બોલ્યું, ભાઈ | નાસ, નાસ, એ પેલે! સિંહ આવ્યે. 
આ સાંભળતાંજ દીપડે નાહઠે. 

આપણાં શરીર ને મનને ઇ૬શ્ચરે એવાં બનાવ્યાં છે કરે તેને 
કેસીએ તેમ તેતી કામ કરવાની શક્તિ વધે છે. 





૧૪ ' સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


પાઠ ૪ થો 
વિરોષણુ? પ્રકાર 


૧. વિશેષણુ ને વિશેષ્ય :--વિશેષણુ ગુણ ખતાવે છે; 
જેનો એ _ચુણુ ખતાવે છે તે એનું વિરેષ્ય કહેવાય છે; 
જેમકે ડાહ્યો (વિશેષણુ ), છોકરો (વિશેષ્ય ).. 


૨. વિશેષણુના પ્રકારઃ-- 

(ક) કેટલાંક વિશેષણુ ગુણુ । બતાવે છે; જેમકે સધુરૂં 
વાજું વાગતું હતું ; સુંદર્‌ કપડાં પહેરવાને તેને શોખ હતો ; 
તેમાં મધુરં, સુંદરે* 


( ખ) કેટલાંક વિશેષણુ ્સ'ખ્યા બતાવે છે; જેમકે ન 
ખોાલ્યામાં નવ ગુણુ, એમાં નવ. 


(ગ) કેટલાંક વિશેષણુ અસ્રક વસ્તુઓ બતાવવા પૃરતાં 
વપરાય છે. જેમકે પેલી ચોપડી અઘરી છે ; શું કામ કરો છે ? 


૩. રૂપમાં ફેરફાર થાય એવાં ને ફેરફાર ન થાય એવાં 
વિશેષણુ :---કેટલાંક વિશેષણુના રૂપમાં ફેરફાર થાય છે ( વિકારી 
વિરેષણુ ); જેમકે સારૂં, મીડું, બ્ટાલું; સારો છોકરો, સારી 
છોકરી, સારૂં કામ; મીઠો બોલ, મીઠી વાત, મીઠું વચન; જ્હાલે 
માણુસ, વ્હાલી સ્ત્રી, બ્ટાલું ખાળક. કેટલાંક વિશેષણુમાં તેમ 
નથી થતું ( અવિકારી વિશેષણુ ); જેમકે સુંદર, સ્નેહાળ, પ્રિય. 


૪. વિશેષણુ ને અવ્યય :--વિરશેષણુ નામના અથમાં 
ફેરફાર કરે છે, જેમકે સુંદર છેકરેો-માં સુંદર અવ્યય નામના 
અર્થમાં વધારો કરતાં નથી. જેમકે તે નજીક પહાંચી-માં નજીક. 
નજીક પહોંચીના અર્થમાં વધારો કરે છે, તેના અથમાં નહિ. 


વિશેષણુ : પ્રકાર ૧૫ 


સનોાયત્ન 
(૧) નીચેનાં વાકયોમાં વિશેષણુ ને વિશેષ્ય બતાવેઃ-- 
રાજ્યના છેલ્લા ધણા દહાડા તે એ રાત બધી રાત કરતાં મોટી 


પથારીવશ રહો. ગણાય છે. 
ફૂકડાની આંખ મોટી ને ચકચકતી તેમણે એક ગેખી અવાજ 
હોય છે. સાંભળ્યો. 


(૨) તીચેતાં વાકયેોમાંતાં વિશેષણુ શું ખતાવે છે?--ગુણુ, 
સંખ્યા કે અમુક કેઈ વસ્તુ, તે કહો. 


તે પેલી પાસ નાઠે. મને ધણે્‌। થાક ચઢ્યો છે. 
ચાર્‌ વાર્‌ ખોલ્યો; પણુ તેણે તે સુંદર આરસીમાં તે રોજ પોતાનું 
ન સાંભળ્યું. સુંદર મોં જેતે. 
'પાઠેૅ પ સે 
ક્રિયાપદ 


૧. સૂૂછાઃ--ક્રિયાપદના જે સાદામાં સાદા રૂપમાંથી તેનાં 
ખઔજાં રૂપો થાય છે, તે તેનું મૂળા કહેવાય છે; જેમકે 

વાંચે છે, વાંચ્યું, વાંચીશ, વાંચતાં, વાંચેલું--એ બધાંમાં 
વાંચ મૂળ છે. 

૨. જાતિ, વચન, પુરુષ :-- કિયાપદનાં રૂપમાં જાતિ, 
વચન, ને ચુરુષ પ્રમાણે ફેરફાર થાય છે. જેમકે 


લાન્ય 
એકવંચન અ. વ. 
૧ લે. પુ. હું વાચું છું. અમે વાંચીએ છીએ. 
૨ ને. પુ. તું વાંચે છે. તમે વાંચે! છે. 
૩ ને. પુ. તે વાંચે છે. તેઓ વાંચે છે. 


૧૬ સરળ વ્યાકરણુ 


૩, કાળી :--કિયા કયા વખતમાં થાય છે તે કિયાપદના 
રૂપ પરથી સમજી શકાય છે. સુ'ખ્ય કાળ ત્રણુ છે; વર્તમાન, ભૂત, 
ને ભવિષ્ય. વર્તમાનકાળ એટલે ચાલુ વખત. ભૂતકાળ એટલે 
થઈ ગએલો વખત. ભવિષ્ય કાળ એટલે થવાને વખત. ઉદાઢુરણુ 
તરીકે વાંચે છે, એ વાંચ મૂળને વર્તમાન કાળ બતાવે છે; 
વાંચ્યું, ભૂત; વાંચીશ, ભવિષ્ય. 

જ. કેદંતનાં રૂપે।ઃ--વાડ્યમાં કિયાનો અધૂરો અર્થ 
બતાવનાર [કૈયાપદના રૂપને મુદંત કહે છે. મુદંત પણુ વર્તમાન 
હાય, જેમકે વાંચતાં, કે ભૂત હોય, જેમકે વાંચેલું, વાંચ્યું, 
કે ભવિષ્ય હોય, જેમકે વાંચવાનું. અધા કાળને લાગુ પડે એવું 
પણુ જુદંતનું રૂપ હોઈ શકે છે, જેમકે વાંચલું ગમતું નથી, 
ગસ્યું નહિ, ગમશે નહિ, આહે વાંચવું સાસાન્ય કૃદંત છે. 

પ. ઝુદંત-નાસ, વિશેષણુ, અવ્યયઃ--કૃદંત નામ, 
વિરોષણુ, કે અવ્યય તરીકે વાકયમાં વપરાયાના દાખલા નીચે 
છે, તે પરથી મુદંતનો ઉપચોગ કેટલો ને કેવો હોઈ શકે તેને 
ખ્યાલ આવી શકશે. 

વાંચનારને એ પુસ્તક અઘરૂં પડશેઃ --જુદંત નામ. 

પુસ્તક વાંચ્યું, કામનું છેઃ--જુદંત વિશેષણુ. 

તે વાંચતાં વાંચતાં સૂઈ ગયાં:--ફૃદંત અવ્યય. 

દ. ક્રિયાપદના સિશ્ર કોળા:--કિયાપદનાં કાળ ખતા- 
વનારાં રૂપો કેટલીક વાર માત્ર એકજ વખત ન ખતાવતાં, 
થોડો એક ને થોડો બીજે કાળ બતાવે છે. એ શિશ્ર કાળનાં 
રૃપાના દાખલા નીચે જ્રુજબ છેઃ-- 

મેં વાંચ્યું છે. 
મેં વાંચ્યું હુશે* 


ક્રિયાપદ ૧૭ 


છ. જોડે અથ આપતા (સંચુકત ) ક્રિયાપદ :-- 
કેટલીક વાર બે ક્રિયાપદને અર્થ છૂટો છૂટો સમજવાથી જે અર્થ 
નથી નીકળતો, તે ખંનેનો સાથે એક અર્થ લીષાથી સમજાય 
છે; જેમ કે ભાઈ, બોલવાનું ખાલી રે, અહેં બોલવાનું ને 
આપવાતું, એમ બે કામ કરવાનાં નથી. પણુ જલદી બોલી 
ખોલવાનું કામ પુરૂં કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે; તેથી ખોલી 
દે નેડે અર્થે આપતા ક્રિયાપદ છે. 

૮. ક્રિયાપદ્ના અર્થઃ--કિયાપદનાં જુદાં જુદાં રૃપો- 
માંથી નીચે સુજબ સુખ્ય અથે નીકળે છે. 

ક. આઝજ્સાને અર્થઃ--આમ આવ (હુકમ ખતાવે છે.) 

ખ. વિધિના (નિયમને! ) અર્થ ઃ--તારે સાચું બોલવું 
(સાચનોા નિયસ પાળન્ે. ) 

ગ. આશીર્વાદના અર્થઃ--પ્રભુ તારૂં ભલું કરે 
( આશીર્વાદ આપે છે. » 

ઘ. સંકેતનો અથઃ--વરસાદ સારો થાત, તો લોકે 
સુખી થાત (થાત, એ અસુક સંકેત, અસ્ુક ઇચ્છા ખતાવે છે. ) 

ચ. સંશયને અર્થઃ--એ વાત ખરી ન પણુ હોય 
( શકે ખતાવે છે. ) 

છ. સ્વાર્થ-એટલે ક્રિયાપદના મૂળના અર્થઃ-- 

હું વાંચું છું, મે વાંચ્યું, હું વાંચતો હતો 
(આહું વાંચવાની સાદી વાત છે.) 

હ કર્તરિ, કર્મણિ, ભાવે મચોગઃ--પ્રચોગ એટલે 
ઉપચેોગ. નીચેનાં વાકચોમાં કિયાપદનો કેવો ઉપયોગ છે તે 
વિચારે. 


૧૮ સરળ વ્યાકરણુ 


ક. હું ચોપડી વાંચું છું. 

ખ. ચોપડી મારાથી વંચાઈ રહી. 

ગ. વાચવાંનું મારાથી વંચાતું નથી. 

ક. વાંચું છું-વાંચનાર હું શું કરૂં છું તે કહે છે. વાંચું 
છું-નો પ્રયોગ કર્તાના અર્થમાં છે; કિયાપદને કર્તાના અથમાં 
પ્રયોગ કર્તરિ કહેવાય છે. 

ખ. વંચાઈ રહી-શું વંચાયું, એ ખતાવે છે; મતલખ 
વંચાઈ રહીને! પ્રયોગ કર્મના અર્થમાં છે; કિયાપદને કર્મના 
અર્થમાં પ્રયોગ કર્મણિ પ્રયાગ કહેવાય છે, 

ગ. વાંચવાનું વંચાતું નથી-આહેં વાત વાંચનારને વિષે 
પણુ નથી, તેમજ ચોપડીને વિષે પણુ નથી; પણુ વાંચવાનું; 
વાંચવાના કાસને, ભ્ઞાવને વિષે છે; તેથી કિયાપદને। પ્રયોગ 
ભાવે પ્રચોગ કહેવાય છે. 


સકર્મક કરિયાપદના કર્વરિ ને કર્મણિ પ્રચાગ થાય છે; 
અકર્મક કિયાપદના કર્તરિ ને ભાવે પ્રયોગ થાય છે. 


સકર્મક કર્તેરિ સકર્સક કર્મણિ 
તે તેને મારે છે. તે તેનાથી મરાચેો. 
હું કલમ ઘડું છું. કલમ મારાથી ઘડાઈ. 
હું પાઠ વાંચું છું. મેં પાઠે વાંચ્યો. 
અડર્મક કતેરિ અકર્મક ભાવે 
હું વાંચું છું. મારાથી વાંચવાનું થાય છે. 
તે દોડે છે. દોડવાનું તેનાથી થાય છે. 
તે ભણુતો નથી. તેનાથી ભણાતું નથી. 


 ક્યાપદ ૧૯ 


૧૦. મૂળ ને સાધિત ધાતુઃ--એક મૂળ ધાતુ પરથી 
ઔન્ને ધાતુ બને તેને સાધિત (-ખનાવેલે।) ધાતુ કહે છે ; જેમકે રમ 
(મૂળ પરથી)--રમાડ (સાષિત), બેસ-બેસાડ, વાંચ-વંચાવ. 


મૂળ ધાતુની પેઠે સાધિત ધાતુનાં બધા કાળ ને પ્રચોગનાં 
રૂપ થઈ શકે છે; જેમકે રમાડે છે, રમાડ્યું, રમાડરે, ૨માડાયું. 


૧૧. અધૂરી ક્રિયા બતાવતાં ક્રિયાપદ:--છે, દેખાય 
છે, જણાય છે, જેવા ક્રિયાપદ અધૂરૂં કામ ખતાવે છે; તેથી 
તેની સાથે બીજા શખ્દોને મૂકવા પડે છે. તેમ કર્યા પછી 
કિયાપદ્ટ ખરાખર પૂરો અથે આપે છે. તે ગામ છે-એ 
વાઝયનો અર્થ પૂરો થતો નથી. તે ગામ દૂર છે, સુંદર છે; મોડું. 
છે, એવું કંઈ કહીએ લારેજ અર્થ પૂરો થાય છે. 


સતોાયત્ન 


(૧) નીચલા વાકયોમાંના ક્રિયાપદોનાં નનતિ, વચન, પુરુષ કહેઃ-- 


તમે બધા મને પજવે। છો. આપણે રમત રમીએ, ચાલે. 
તે દોડી ગઈ. આવું આવું ન ખોલશે. 


તમારે સાચું ખોલવું. ર ક 
ી આજના વખતમાં અનણ્યાને 
કાલે હું બાગમાં ફરવા જઈશ, ક. 


તે રજ નિશ્ચાળે ન્નય છે. ભરોસો ન રાખશે. 


(૨) નીચેનાં ક્રિયાપદ્દો કયો! કાળ બતાવે છે તે કહો તેમાં 
જે મિશ્રકાળ બતાવતાં હોય તે પર છેકો મૂકે. 


વરસાદ વરસે છે. વરસાદ કયાં કયાં વરસ્થે! ? 
વરસાદ હમણાંજ વરસ્યે છે. 
વરસાદ વરસી રહ્યો હતે. 

વરસાદ પડશે તો બહાર નહિ નજનઉં, તે સમજતું નથી. 


વરસાદ કાલે કયાં વરસ્થો। હશે 


૨૦ સરળ વ્યાકરણુ 


(૩) નીચેનાં વાક્યોમાં બતાવેલાં મૂળ પરથી સામાન્ય કૃદંત 


મૂકો:-- 
(ખોલ )...સહેલું છે ; ( કર )...અધરૂં છે. 
અસત્ય ભાષણુ...... (કર), એ નઠારં કામ છે. 
(૪) નીચેનાં વાક્યોમાં કૃદંત નામ, વિશેષણુ કે અનય, શું 

તે કહેઃ-- 
તે રમતાં રમતાં થાયે. રમનાર માણુસો આધા આવે।. 
રમનારને બોલાવે. તે તો રમતો રમતો કામ 
રમવાનું રમાઈ ગયું. કરે છે. 


(પ૫) નીચેનાં વાકચોમાં જને હોય તો સંયુક્ત ક્રિયાપદ ખતાવેઃ-- 
છે।કરાએ, જલદી ખેસી જાએ. કચરો દૂર નાંખે. 
કરવાનું કરી નાંખો કે છૂયા ગભરાએ નહિ, જે હોય તે 
થવાય. ખોલી નાંખે. 
(૬ ») નીચેનાં વાકયોને કર્તરિમાંથી કર્મણિ પ્રયોગમાં મૂકોઃ--- 
તે ખ્રાહ્મણુને દક્ષિણા આપે છે. તે કામ કરે છે. 


હું તેને બોલાવું છું. તમે ચોપડી વાંચે! છે. 
(૭) નીચેનાં વાકયોને કર્મણિમાંથી કર્તરિ પ્રયોગમાં મૂકોઃ-- 
શસ્ત્રવડે તે હણાયે।. ગુરુથી પાઠે શિખવાયે।. 


તમારે કામ જલદી ફરવું. માળીવડે તે કૂળ કપાયું. 


પાઠૅ ૬ 
અવ્યય : પ્રકાર 
૧. અવ્યયના પ્રકારઃ-- 


કે. ક્રિયાવિશેષણુ અવ્યય$--જે વિશેષણુ ક્રિયાપદ્ના 
(₹ હ જૂ, અ 
અથમાં વધારો ખતાવે તેને ક્િયાવિરોેષણુ અવ્યય કહે છે; 


ક્રિયાપદ ૨૧ 


જેસકે હું રોજ વહેલો ઊઠું છું, તે ત્યાં ગયો, તમારાથી એ 
વાત બનર્ડે નહિ. 

ખ. નાસયોગો અવ્યય$--જે અન્યય નામ કૈ સર્વ- 
નામની સાથે નેડાઈ તેના વિભક્તિના પ્રષયય જેવું કામ કરે છે, 
તેને નામયોગી અવ્યય કહે છે; જેમકે મારા "પર્‌ તેનો કોધ 
વધે્ચો, ડુંગર ઉપર્‌ દવ ખળે છે, મારે માટે તમે ખહુ મહેનત 
લીધી. મારા 'પર--મારે વિષે, મારામાં ( ૭ મી વિભક્તિના જેવો 
અર્થે ), ડુંગર ઉપર ડુંગરમાં ( ૭ મી વિભક્તિના જેવો અર્થ ), 
મારે માટે (૪ થી વિભક્તિને અર્થ ). 

ગ. ઉભ્નયાન્વયી અવ્યય$--બે શખ્દો કે વાકયેોને 
નેડનારાં અવ્યયને ઉભયાન્વયી અવ્યય કહે છે; જેમકે ભાઈ 
ને બેન ખંને ડાહ્યાં છે; ભાઈ ડાહ્યો છે, "પણુ બેન નથી; તે 
આવરો, અને હું જઈશ; ને તે આવશે તો હું જઈશે. 

ઘ. કેવળાપ્રથાગી અવ્યય$--જે અવ્યય વાકૅંચના 
સુ"્ય અર્થથી નીરાળાં રહી કેઈ રીતની લાગણીજ માત્ર ખતાવે 
છે, તેને કેવળપ્રચાગી અન્યય કહે છે; જેમકે અરેરે | તે ખહુ 
દુઃખ પામ્યો; વાહ | તમે તો ખૂખ કરી. 


સનેોયત્ન 
નીચેનાં વાક્યોમાં અચય બતાવે ને તે કયા પ્રકારનાં છે તે કહેઃ-- 
હું એ કામ ખરેખર કરીશ. તમારા વિના મારૂં જીવન નકામું છે. 
તમે ક્યારે સએ છે? તે પાંચ દિવસ સુધી માંદો રહો. 
જર્‌ા શાન્ત થાએ, અને ધીમે તેં આ ચોરી પણુ કરી છે અને 
ધીમે ખોલે।. તે પણુ કરી છે. 
તેજ આ કારસ્તાન કર્યું છે. તે આ સાંભળીને વધારે કાપ્યે, 


શાખાસ | છે, તને; તારી બહાદુરી જ્યાં પ્રેમ છે, ત્યાં નેમ નથી. 
જબરી હૉં. ટાઢને લીધે તે અત્યન્ત ધૂજતે। હતે. 


સરળ વ્યાફરણુ 
૭સમ્ોા 
સંપૃણું પદચ્છેદ 
૧. સંપૂર્ણ પદચ્છેદઃ--કોઈ પણુ પદને પ્રકાર સવિ- 


સ્તર ડહી વાકયમાં તેનો સંખંધ શૈ છે તે બતાવવું એને 
સંપૂર્ણું પદચ્છેદ કરવો કહેવાય છે. 


ર. સંપૂર્ણ પદચ્છેદનેો નસુનેઃ-- 
તે જમીનમાં ખાડો ખોદી દિવસે તેમાં ભરાઈ 

રહે છે ને રાતે શિકાર કરવા નીકળે છે. 

તે--અસ્નુક પ્રાણી બતાવતું સવનામ, નાન્યતર જાતિ, 
પહેલીનું એક વચન, રહે છે ને કર્તા. 

જમીનમાં--જાતિ ખતાવનાર નામ, નારી જાતિ, સાત- 
મીતું એક વચન. 

ખાડો--જાતિ ખતાવનાર નામ, નર જાતિ, બીજીનું એક 
વચન, ખોદીનું કર્મ. 

ખોદી--અવ્યયરૂપ ભૂત પૃદંત, સકર્મક, ખાડો કમે, 
નીકળે છે સાથે સબંધ પધરાવે છે. 

દિવસે--કાળ ખતાવનાર અવ્યય, ભરાઈ છે ના અર્થમાં 
વધારો કરે છે. 

તેમાં--સંબંધ ખતાવનાર સવનામ, ખેોદેલેો ખાડો 
ખતાવે છે, નર જાતિ, સાતમીનું એક વચન. 

ભરાઈ રહે છે--સંયુક્ત કિયાપદ, ભરાવું ને રહેવું મૂળ; 
વર્તમાન કાળ, ત્રીને પુરુષ એક વચન, તે કર્તા, 
કર્તરિ પ્રયોગ. 


સંપૂણું પદચ્છેદ ૨૩ 


ને--ઉભયાન્વયી અવ્યય, “તે...રહે છે? અને “રાતે... 
નીડળે છે? એ બે વાકંચને ન્ેડે છે. 

રાતે--કાળ ખતાવનાર ' અન્યય, નીકળે છેના અર્થમાં 
વધારે કરે છે. 

શિકાર--જાતિ ખતાવનાર નામ, નર જાતિ, ખીજીનું 
એક વચન, કરવાનું કર્મ. 

કૅરવા--કર મૂળ પરથી જુદંત, નામચોગી અન્યય તરીકે 
વપરાયું છે. 

નીકળે છે--અકર્મક ક્રિયાપદ, “ નીકળ? ક્રિયાપદ, વ્વ- 
માન કાળ, ત્રીજે પુરુષ એક વચન, કર્તા તે, 
કર્વરિ પ્રયોગ. 





સનોયત્ન 
નીચેનાં વાકયોનેો સંપૂણું પદચ્છેદ કરેઃ-- 
આપણી આસપાસ બધે હવા ઊંટની પીઠ પર્‌ ખૂંધ હેય છે. 
રહેલી છે. ' સાહેબ, પવન વગર્‌ ગભરાઈ જએ 
સાખ ખે ન“્નતના થાય છે, છીએ. 
ઝાડનાં થડ આપણુ પગ જેવાં પંખો હલાવવાથી પવન આવે_ છે. 
છો. એ કયાંથી આવે છે? 
પાઠ ૮સેોા 


વાકયપથફૂકરણ : સાદુ; મિશ્ર, સંયુક્ત વાકય 

૧. સાફ, સિશ્ર, સંયુકત વાક્ચઃ--જે વાકયમાં 
એકજ ક્રિયાપદ હોય છે ને વાકય સ્વતંત્ર હોય છે તે સાદું 
વાકય કહેવાય છે; જેમકે 

તે સુખી છે. 


ર૪ સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


સારા કામમાં મન ઘધાલવાથી માણુસને આનંદ રહે છે. 
જે વાકૅચમાં એક સ્રુખ્ય વાકંચ ને એક કે વધુ પેટા 
વાકચો હોય છે, તે સિશ્ર વાકય કહેવાય છે; જેમકે 
કામ નહિ કરે તો ફુઃખી થશે. 


પેટા વાકય સ્ુખ્ય વાકય 
જે શ્રમ લેશે તો લાભ થશે. 


કાઈ “પઝ૦ઝ૦૦સાઝનનક૦ 
પેટા વાક્ય સુ્ય વાકૅય 
જે સ્રીમાં સંસ્કાર ન હોય તે આ કુટુંબઓીઓને સુખકર જવલ્લે નીવડે. 
ક ક ત 
પેટા વાકૅય સ્ુખ્ય વાકૅચ 
જે વાકયમાં ખે કે વધુ સ્વતંત્ર વાકય હોય તે સંચુક્ત 
વાકય ઢહેવાય છે; જેમકે 


શ્રમ લીધો, પણુ લાભ ન થયે. 


કનકાઈ ૫-૪-૦૦૦૦ 
સ્વતંત્ર વાકય સ્વતંત્ર વાકૅવ્ય 
આગગાડી મોડી પહોંચી, તેથી અમે ઘેર સોડા પહોંચ્યા. 





મા ગણ સર ૮007 








૧... સનન-૮૦......ન૦લાજમનનસઇસન? પ૫--------૪--------- 
સ્વતંત્ર વાકય સ્વતંત્ર વાકય 

તે રોજ વહેલો ઊઠે છે ને જલદી કામે વળગે છે. 

૫... --સ્ન૦આન૦,.......લાતળાનઝવાભાલાઈ ૧... કન્‍્ખસુનબછા અન્ન 
સ્વતંત્ર વાકય સ્વતંત્ર વાકય 


૨. વાકેયષ્રથક્કૅરણુઃ--સાદાં વાક્યોનું ખૃથકફકરણુ 
કેમ કરવું તે આગળ તસે શીખી ગયા છો. હુવે મિશ્ર ને 
સંયુક્ત વાકય વિચારીએ. 


વાકયપૃથક્કરણુઃ સાદું, મિશ્ર, સંયુક્ત વાકય રપ 


સિશ્ર વાકયમાં એક સખ્ય વાકય હોય છે ને તે સાથે 
એક કે વધુ પેટા વાકંય હોય છે. પ્રથમ મત આગળ એક 
વાક્યચિત્ર ખડું કરવું, ને તેમાં સુ'ખ્ય વાકયને જુદું 
પાડી નાખવું. 
જે પુસ્તક ગમે તે વાંચો. 
વાક્યચિત્ર 
જે પુસ્તક ગમે 
તે વાચેા* 
તે વાંચો, સ્ુ'ખ્ય કથન છે. તે તે શું ? તેના વર્ણુનરૂપે 
જે પુસ્તક ગસે-એ પેટા વાકય છે. તેનું એ વાક્ય વિશેષણુ 
છે ; એને વિશેષણુ વાકય કહેવાય. 


તેણે કહ્યું, મારૂં કહ્યું માની દો. 


વાકયચિત્ર 
તેણે કું, 
મારૂં કહ્યું માની દો. 
તેણે કહ્યું, એ સ્ુખ્ય કથન છે. શું કહ્યું? મારૂં કહ્યું 
માની દો. એ વાક કેલ્યું નું કર્મ છે ને નામની ગરજ સારે 
છે. માટે એને નાસ વાકૅય ડહેવાય. 


જે તમે આવશે, તો હું; ફરવા નીકળીશ. 
વાડયચિત્ર 
જે તમે આવશે; 


તો હું ફેરવા નીકળીશ. 
હું ફરવા નીકળીશ, એ સુખ્ય કથન છે. શું કરરે તો 


૨૬ 


સરળ વ્યાકર્‌ણુ 


ફ્‌રવા નીકળીશ? તેના ઉત્તરમાં જને તસે આવરે, એ 
પેઢા વાકય છે. એ વાકૅચ ફૂરવા નીડળીશ કિયાપદની સાથે 
સંખંધ રાખે છે; એ પેટા વાકય ક્રિયાવિશેષણુ વાકૅય કહેવાય. 


આ પ્રમાણે પેટા વાકય નામ, વિશેષણુ ને કિયાવિશેષણુની 


ગરજ સારે છે. 


સિશ્ર વાકચોનું પૃથક્કરણુ કેવી રીતે કરવું, તે વિચારીએ. 
તેણે કહ્યું, મારૂં કદ્યું માની દો. 
સુખ્ય વાકૅય -- તેણે કક્યું 


ઉદ્દેશ્ય 

ઉ દ્ેશ્યવધેક 
વિધેય 
ક્રિયા 
કિયાપૂરક 
વિધેચવધેકે 


મારૂં કહ્યું માની દો. 
જી 
શુ 


કેસે 
તેણે 
કહ્યું મારં કહ્યું માની દો 
કહ્યું 
મારૂં કહ્યું માની દો 


ચેટા વાકેય--માર્‌ં કલ્યું માની દો. 


ઉદ્દેશ્ય 


ઉદ્દેશ્યવર્ષક, 


વિધેય 
કિયા 
કિયાપૂરડ 


વિધેચવર્ધક * 


કલુ 


મારૂં 
માની દો 
માની દો 


વાકયપૃથક્કરણુઃ સાદું, મિશ્ર, સંયુક્ત વાકય રખ 


આ પ્રમાણે ખાના મૃકી મન આગળ ચિત્ર ખડું કરી 
શકાય. ત્યાર પછી નીચે સ્રુજબ 'ૃથક્કરણુ સહેલું થઈ જાય છે. 


-----ન૦૦૦--૦...૦૭૦૦# 
રગના માામોેડનનેન ઇના ક.ન્‍ક૦શા,કન_ન....ના,નલુઝનલજતા-... 


. રકાર | ઉટ્લ્ય | કેય | વિધેય ન દાવ 
વાકય ગ્રકાર ઉદ્દેશ્ય વધક [ વિધેયવર્ધક 


નારા છ દક ૧૦ #-મ# 3૫૪૮ -૨- 








દિ 

ક્રિયા ક્યાપૃરક 
તેણે કહ્યું મિશ્ર | તેણું | ..- | કહ્યું મારૂં...દો 
મ૦૦૦ 


મારૂં... પેટાવાક્ય કહ્યું | મારં | માતીદો 
માની દે! (નામ- 
વાક્ય) _ 


સંયુક્તવાકય સ્વતંત્ર સાદાં વાકૅયાનું બનેલું હોય છે; 
તેટલા માટે જે સાદાં વાકચોનું એ ખનેલું હોય તેનું પૃથક્કરણુ 
કરવું એટલે સંચુક્તવાકયનું પૃથક્કરણુ થઈ જશે. 


સતોાયત્ન 


૧. નીચેનાં મિશ્ર વાકયોમાં પેટાવાકય કેવા પ્રકારનાં છે, નામ- 
વાકય, વિશેષણુવાકય કે ક્રિયાવિશેષણુવાકય છે, તે કહે।ઃ-- 


તે જ્યાં હશે ત્યાં સુખી હશે. તે વાતને! શે। અન્ત આવ્યે તે 

હ હું નણુતો નથી. 

ક ક ર મેઃ જ્યાં ધર્મ છે, ત્યાં અ'તે સુખ છે, 

તેણુ તેને કહ્યું, સાહેબ, આજે ળેવી કરણી, તેવી પાર્‌ ઉતર્‌ણી 
ર” આપે. સમજવી. 


ર૮ ા ' સરળ વ્યાકરણુ 


૨* નીચેનાં વાકચોનું વાક્યપૃથકૂકરણુ કરેઃ--- 
જટા ધરે જગદીશ મળે, તો વડલા માણુસ ધારે છે કંઈ અને થાય 
વૈકુઠ જય. છે કંઈ. 
ખીચડી સાદું ને હલકું ભોજન છે. ડું દેહ પાડીશ કે કાર્ય સાધીશ. 
શરીરને કસજે અને મનને પણુ કામને લીધે મારાથી આજે તમને 
કસજે. મળાયું નહિ, 





પાઠ લસ 
કેટલીક પરચુરણ બાબતે 


૧. સસાસઃ--ભાષામાં વપરાતા શખ્દો કેટલીક વાર 
ખે કે વધારે શખ્દોનો બનેલો એક શખ્ઠ હોય છે. આવા 
શખ્દને સસાસ કહે છે. શખ્દો જુદી જુદી રીતે એકઠા થાય 
છે, ને તેથી સમાસ જુદી જુદી જાતના હોય છે. સમાસને 
છટો પાડ્યાથી તેનો અર્થ સમજી શકાય છે. સમાસને છોડી 
તેનો અર્થ સમજાવવો એને સમાસને વિગ્રહ કરવો કહેવાય. 
જેમકે 

સમાસ વિગ્રડ 

રામલક્ષ્મણુ --રામ અને લક્ષ્મણ 

માખાપ--મા અને ખાપ 

લેકકલ્યાણુ - લોકનું કલ્યાણુ 

જગજાહેર -- જગતમાં જન્હેર 

મહારાજા - મહા રાજા 

સંસારસાગર -- સંસાર-એજ સાગર. સંસારર્‌પી સાગર 


કેટલીક પર્ચુટણુ બાખતોા રહ 


મહાખાહું (રાજા) - મહા છે બાહુ જેના એવો (રાજા) 

નિરુઘમી (માણુસ) - નથી ઉદ્યમ જેને એવો (માણુસ) 

૨. સંધિ:--બે સ્વર કે વ્યંજન જેડાઈ અક્ષરનું નવું 
રૂપ થાય તે સંધિ કહેવાય છે; જેમકે 


વિદ્યા 4- અભ્યાસ -- વિદ્યાભ્યાસ 

ઈશ્વર 4- ઇચ્છા :- ઈક્વરેચ્છા 

જગત્‌ 4 ગુરુ - જગકુરુ 

પર - ઉપકાર - પરોપકાર 

ર્વગઃ--કેટલાક અવ્યય ક્રિયાપદના મૂળની કે મળ 
પરથી સી શખ્દની પહેલાં આવે છે; એને પૂર્વગ કહે છે. 


"પરિકરમણુ પરિ-- આસપાસ બિચોમ વિ-છૂટો પડેલો 
સંગમ સમ્‌ - જડે [વિસ્મરણુ વિ ઊંધો અર્થ 
ઉપકાર ઉપ-:ઉપર આપે છે. 
અપશખ્ઠ અપ--નઠારાો વિનાશ વિગ ખૂખ 
અન્તઃ પુર અન્તર્‌ -- અંદર નેકૅનામદાર નેક - ઉત્તમ 


અષધમે અગનહિ નાપસંદ ના--નહિ 
અનીતિ (બનપરવા બિન -નહિ 
અતુસરવું અતુ--પાછળ લાઇઈલાજ લા--નહિ 
અતુચર સર્કારજુન સર--સુખ્ય 


૩* વાકચમાં પટાનેા અવુક્રમઃ-- 
(૧) કર્તા, કર્મ હોય તો કર્મ, ને પછી કિયાપદ-એ સાદા 
વાકયમાં પદોને કમ છે. 
વાચું છું 
કર્તા કિયાપદ્ 


૩૦ 


સરળ વ્યાકરણુ 
હું સુસ્તક વાચું છું. 
કર્તા કર્સ ક્રિયાપદ 


(૨) વિશેષણુ વિશેષ્યની પહેલાં આવે છે. 


ડાહ્યો દીકરો દેશાવર ભોગવે. 
વિશેષણુ વિશેષ્ય 


(૩) અધૂરી કિયા પૂરી કરવા ઊં વપરાએલું વિશેષણુ 
વિશેષ્યની પછી આવે છે. 


ગામ સુંદર છે. 
વિરેષ્ય વિશેષણુ 


(૪) કિયાવિશેષણુ ને કિયાવિરોષણુમુદંતો કિયાપદની 
પહેલાં આવે છે. 


રૂ 


તે ધીમે ધીમે ગચે. 
કિયાવિશેષણુ 
તે હાંફ્તો હાંફ્તો ગયે. 
કિ. વિ. ઝુદંત 
(પ) મિશ્ર વાકયમાં “જે,' “જેવું, “જેમ' થી શરૂ 
થતું પેટા વાકય, “તે, “તે 


તેવું, “તેમ? થી શર થતા ઝ્રુખ્ય 
વાકેયની પહેલાં આવે છે. 


જે કરવું હોય, તે જલદી કેરે. 

જેમ તે કાવ્યો, તેમ તે અભિમાની થયે. 
( ૬ ) કૈવળપ્રચોગી અવ્યચો વાક્યની પહેલાં આવે છે 

અરેરે! શા માટે તેને રીખાવો છે ર 

અએણેોા! આ તે. વિચિત્ર વાત છે. 


કેટલીક પર્ચુટણુ બાબતો ૩૧ 


જ. વિરાસચિહૂઃ--વિરામ -- અઢકવું તે, ચિહ્ન -- નિશાન. 
લખાણુમાં અગ્રુક _ છુકાસર અસુક અગુક જગાએ એઓછુંવત્તું 
અટકવું પડે છે; તે ખતાવવા માટે જે નિશાન સુકાય છે તેને 
વિરામચિહ્ન કહે છે - વિરામચિહ્ધો નીચે સ્ુજખ છે. 

વિર વાકંચ પૂરૂં થાય ત્યાં એ ચુકાચ. 
ગોર્વિદ કાશી ગયે . 

? ગ્રશ્ચચિહ્. સવાલ પૂછયો હાય તે વાકંચને છેડે એ સુકાય. 

ગોવિંદ કાશી ગયો? 

! ઉટ્દારચિહ્દ. કંઈ ઉટ્ટાર - લાગણી ખતાવનાર શખ્દ વાપર્યા 
હોય તેના પછી એ ચિહ્ન વપરાય. 

અરેરે | ખોડું થયું. 
કેવી ડાહી છોકરી છે! 

, અલ્પવિરામ. વિચારને સહેજ થોભાવવાની જરૂર હોય 
ત્યાં અલ્પવિરામ સુકાય છે. નીચેના દાખલાઓમાં તેનો ઉપયોગ 
સણેજસાજ સમજાશે. 

મા, ખાપ, ભાઈ, ને બેન બધાં સ્નેહાળ હુતાં. 

તે ઘણુ! બહાર, પ્રામાણિક, ને સુશીલ હુતો. 

બોલે, મારૂં કહ્યું ગમશે? 

જે ખહું બોલ બોલ કરે, તે ન બોલવાનું કોઈ વાર 
બાલી નાંખે છે. 

સંક્ષેપમાં, બ્યવહારકુશળતા સહેલી વાત નથી. 

; અર્ધવિરામ. અલ્પવિરામના કરતાં વધારે વિરામની 
જરૂર હોય _વ્યાં અધવિરામ વપરાય છે. 

મેં તેને અનેક વાર કહ્યું; તે પલન્યો નહિ. 


ટર્‌ સરળ વ્યાકરણુ 


: મહાવિરામ-, ને ; બતાવી શકે તેના કરતાં વધારે 
વિરામની જરૂર હોય ત્યાં મહાવિરાસ વપરાય છે. 

બોલવું સહેલું છે$ કરવું અઘરૂં છે. 

“| ?? સઅવતરણુચિહ્નૂ-. કંઈ ઉતારો આપવો હોય કે 
કોઈનું કહેલું કંઈ કહેવું હોય તો આ ચિહ્ષ વપરાય છે. 

તે બોલ્યો, “શા માટે મને પીડા આપો છો ?” 


--વિગ્રટુરેખા. વિગ્રડ- છૂટું પાડવું. શખ્ટમાં કે વાકયમાં 
કંઈ છૂટું પાડવું હોય તો--વપરાય છે. 
ક્રિયાપદના બે પ્રકાર છેઃ--સકર્મક ને અકર્મક. 


8. 9 )--કૌસ. વિચાર છૂટો પાડવા 
ને અસ્રુક હુદમાં પૂરા છે એમ ખતાવવા કોંસ મૂકાય છે. 
તે બંનેએ પેલા પર્મગુરુને ( હુરનાથને ) પ્રણામ કર્યા. 


સનોાયત્ન 


નીચે /ર ચિહ્ન મૂક્યું છે ત્યાં ધટે તે વિરામચિહ્ન મૂકો :-- 

હાથી મળતાવર્ડુ ગ્રાણી છે /રતે દસવીસનાં ટોળામાં રહે છે /; 

હે મહારાજ /: જે જેઈ એ ને માગો / 

સારાંશમાં ગોવિંદ /ર મુકુંદ /#રને દિનકર જવાબદાર હતા /; 

શા માટે શ્રમ કરવે। / 

સેં અનેક જણુને કહ્યુ /« પણુ ક્રેઈ એ તે સાંભળ્યું નહિ /; 

તે ખોલ્યો /; ઈશ્વર તારૂં ભલું કરશે / 

આમ આવ »,% આવે છે કે નહિ /% 

શરીરના ત્રણુ ભાગ છે /; માથ /; ધડ /;ને હાથપગ /% 

વનમાં રહેતા પોપટ ફેળ /; ખી #પને છોડના ખીનન ભ્રાગોા પર 
%વે છે / 


સંકુસિલ્રનનાં ગુજરાતી શાળોપચેોઃગી પુસ્તકો 


ર૦ બ૦ કમળાચંકર્‌ ગ્રાણુર્શકર્‌ ત્રિવેરીમાં રચેલાં 
* ગુજરાતી ભાષાનું લધુ વ્યાકરણુ, ભાગ ૧ લો, રડ્રેઆના; જભ્ઞાગ ૨ જેને, ૪ આના 
૨. ગુજરાતી ભાષાનું મધ્ય વ્યાકર્ણુ, કિન ર।૦ ૧-૮-૦ 
* ગુજરાતી ભાષાનું બુહદૂ વ્યાકર્ણુ, કિં રૂ।૦ ૩-૮-૦ 


૨૦૯૦.૫૭. 5-૭ -૪. 


૮” 


હઇ 





૪. ડાઇગ્લોટ વ્યાફરણુ--ગુજરાલી-અમ્રેજ ; જે. સી. નેસ્ષ્રીલ્ડ, એમ,એ.નકૃત ; 
પુસ્તક ૧લું, ૩ આતા; પુસ્તક રજું, ૮ આતા 
* ચુજરાતી કૉપિ હ્રુક નૅંન ૧-૭; દરેકતી કિંન રૂ।૦ ૦-૧-૬૬ 
* ગુજરાતી અંકગણિત--ગે।. ફૂ. ગોખલે, બી.એ., સી.આઇ.ઇ.-કૃત ; 
ભાગ યલે। ધોરણુ ૧-૩ માટે, કિં ર્‌।૦ ૦-૧૨-૦ 
,»»# જેજે ,, ૪-૫ ,, કિં રૂ૦ ૦-૧૪-૦ 
22 ગજ 72 દૂ-છ ,, કિંભ ર૦ ૫૧-૮- 
છ, હિંદુસ્તાનતે! ધતિહાસ, ગુજરાતી આજવત્તિ, સચિત્ર, ઈ. માર્સ્ડન, ખી.એ- 
કૃત; કિંન ર્‌।૦ ૧-૦-૦ 
૮. પંગ્લૅડતો અવાચીન પ્તિહાસ, સચિત્ર, બર્વે અને મહેતા,-કૃત; કેં રૂ।૦ ૨-૮-૦ 
ર૦ બ૦ કંમળારાંકર પ્રાણુશકર્‌ ત્રિવેરીએ કરેલાં ભાષાન્તરેો 
હ. હિંદુસ્તાનના પ્તિહાસમાંથી સહેલી વાર્તાએ, સચિત્ર, છ. માર્સ્ડન, ખી.એ.- 
કુત; કિમ ૮ આના 
૧૦, ઇતિહાસના પ્રાયમિક પાઠી।, સચિત્ર, ઈ. માર્ડન, ખી.એ.-ફૃત; કિંન ર૦ ૧- 
૧૧. ભૂગોાળના પ્રાથમિક પાઠો, સસિત્ર, ૫. માર્સ્ડન, ખી,એ.-કૃત ; કિં ર૦ ૧- 
૧૨. જુનિયર વર્ગો માટે ભૂગોળ, સચિત્ર, ઈ. માર્સ્ડન, ખી.એ.- કૃત; કિં૦ ૧-૧: 


---------- ન્ન ------- 


કજ _« 


-------- કક ન ઝનનગન ન લમ૦-ન-..-૭૦-* ૦૦૦... ન્ન 


૧૩. ગુજરાતી નકશાઓ, ર૪ નકશા સાથે ; ; કિંમત ર્‌।૦ ૦-૧૨-૦ 

૧૪. આરેગ્યવિજ્ઞાન, રામચંદ્ર એમ. નેશી, એમ.એ., ખી.એસસી.- 
કિંમત ર્‌।૦ ૦-૬-૦ 

૧૫, પુર્વતી કલ્પિત અતે ચાલુ વાતો, ભાગ યલો, કિંમત ર્‌।૦ ૦-૨- 
ભાગ રજને રૂ।૦ ૦-૩-૬ ; ભાગ ૩ને ર્‌।૦ ૦-૬-૬ 








97/4/7777) 6/70 4777747 2૮/7૮ 7/7 6૦ઇ/47ર477. 
83 દાંડ ર133 11૯1 હિતિળાતાતડત તા 110904, 0.5. 1...) 
811€૯€ 24 2101115 


